Kulipa Saumu 


- Muislamu akila siku moja katika Mwezi wa Ramadhani bila ya dharura ni lazima atubie kwa Mwenyezi 
Mungu na aombe msamaha, kwa sababu kula bila ya sababu ni katika Madhambi makubwa, na ni lazima 
kulipa masiku aliyokula baada ya Ramadhani kwa haraka, na hii na kwa kauli ya wanachuoni, kwa sababu 
alikuwa haruhusiwi kula, na asili ni kutekeleza kwa wakati wake. 


- Mtu anapokula kwa dharura kama vile mwanamke akiwa katika hedhi, au nifasi, au kwa ajili ya 
ugonjwa au safari au dharura nyingine aliyo ruhusiwa na sharia basi nilazima kulipa mqsiku aliyo kula 
baada ya Ramadhani, ila akishindwa kufunga, na silazima kulipa kwa haraka bali anaruhusiwa 
kuchelewesha kwa sharti asiingiliwe na Ramadhani nyingine, kwa hadithi iliyopokelewa na bibi Aisha t 
Amesema (Nilikuwa na daiwa saumu ya ramadhani na nisiweze kuilipa ila mwezi wa shabani kwa 
kumshughulikia Mtume wa Mwenyezi Mungu(saw)[lmwpokewa na Bukharin a Muslim.] Lakini 
inapendekezwa kufanya haraka 

https://www.al-feqh.com/sw/nyudhuru-ruhusa-za-mtu-kula-ndani-ya-mwezi-wa-ramadhani 




